WikipediA 

Kikroatia 


Kikroatia (kwa Kikroatia: hrvatski jezik; kwa Kiingereza: 
Croatian language) ni tawi la Kiserbokroatia, moja kati ya 
lugha za Kislavoni, za jamii ya Lugha za Kihindi-Kiulaya, 
linalozungumzwa zaidi katika nchi ya Kroatia. 

Kikroatia kilikuwa lugha rasmi ya Yugoslavia pamoja na 
Kislovenia, Kiserbia na Kimasedonia. 

Kufuatana na tofauti za utamaduni na madhehebu, 
Kiserbokroatia kinaandikwa kwa alfabeti ya Kilatini 
upande wa Magharibi katika eneo la Kroatia na kwa 
alfabeti ya Kikirili upande wa Mashariki katika eneo la 
Serbia. 


Lugha ya Kikroatia 

Kinazungumzwa katika: Kroatia (milioni 

4); Pia kuna 
wazungumzaji 
katika Australia, 
Kanada, 
Uingereza, 

Marekani, 

Ufaransa, 

Ujerumani, 

Argentina, 
Brazil, na nchi 
nyingine. 

Waongeaji: zaidi ya milioni 

5.6 

Kama lugha rasmi: 

Nchi: Kroatia 


Uianishaji wa kiisimu: 



Lugha za Kihindi-Kiulaya 

Lugha za Kislavoni 
Kislavoni cha Kusini 
Kislavoni cha Mashariki Kusini 

Lugha ya Kikroatia 

































Kikroatia "Baska" 1100. 



Croatiaii dialocts in Croaria. 
and Croalian majofity arEai 
in. EiH ( 1991 ) 


In Croatia 

■ Chakaidan 
| JECaikaviatt 
I Shtokavian 

3n Croahan majonty arcas m BjH 

tlWl) 

ShrokatiaiL 


i' 



Kikroatia 1380-1400. 













Aa Aa 

Bb Bb 

Cc Cc 

(a) 

(be) 

(ce) 

Cc Cc 

Cc Cc 

Dd Dcl 

(6e) 

(ce) 

(de) 

Dzdz Dzdl 

BcT Dd 

Ee Ee 

(dze) 

(de) 

(e) 

Ff Ff 

Gg Gg 

Hh Hh 

(ef) 

(ge) 

(ha) 

lili 

JjJj 

KkKk 

(i) 

(je) 

(ka) 








Ll L1 

Ljlj Ljlj 

Mm Mm 

(el) 

(elj) 

(em) 

Nn Nn 

Njnj Njnj 

Oo Oo 

(en) 

(enj) 

(0) 

Pp Pp 

Rr Rr 

Ss Ss 

(pe) 

(er) 

(es) 

Ss Ss 

Tt Tt 

Uu Uu 

(es) 

(te) 

(u) 







Vv Vv 


ZzZz 


v v 

Zz Zz 


(ve) 


(ze) 


(ze) 


Latin alphabet 
i+e.svg 


Latin alphabet 
r+r.svg 


(i(i)e) (0 


Viungo vya nje 


■ makala za OLAC kuhusu Kikroatia (http://www.language-archives.org/language/hrv) 

■ 1245 lugha ya Kikroatia katika Glottolog (http://glottolog.org/resource/languoid/id/croa) 

■ lughaya Kikroatia katika Ethnologue (http://www.ethnologue.com/language/hrv) 

■ Englis - Kikroatia (http://www.design-ers.net/eh-rjecnik.asp) 

■ Vocabulario basico croata con locuciones (http://como-se-dice.com/aprender-croata/) 

■ Croatian language (http://www.hr/hrvatska/language/index.en.htm) 

■ Lengua Croata En espanol (http://www.croacia.com.ar/Principal/archivo/idioma) 

■ Institute Kikroatia (http://www.ihjj.hr/index.aspx) 

■ Kikroatia Academy (http://www.cla-croatian.com/?gclid=CNvpsNiSoqMCFQI03wod4T_i5A) 

Makala hii kuhusu mambo ya lugh a bado ni mbegu. 

Je, unajua kitu kuhusu Kikroatia kama historia yake, uenezi au 
maendeleo yake? 

p JE Labda unaona habari katika Wikipedia ya Kiingereza au lugha 
- nyingine zinazofaa kutafsiriwa? 

Basi unaweza kuisaidia Wikipedia kwa kuihariri na kuongeza 
habari (https://sw.wikipedia.org/w/index.php?stub&title=Kikroati 

a&action=edit). 


Rudishwa kutoka "https://sw.wikipedia.Org/w/index. php?title=Kikroatia&oldid=1061480" 


Ukurasa huu umebadilishwa kwa mara ya mwisho tarehe 22 Aprili 2019, saa 15:14. 

Maandishi yanapatikana chini ya leseni ya Creative Commons Attribution-ShareAlike License; matakwa mengine 
yanaweza kutakiwa. Tazama maelezo zaidi ya Matakwa ya Utumiaji. 






























